Halifancin 

Sayyidi Umar Dan Khacfcfabi 

Radhiyallahu Anhu 


NA MUHD MANSUR IBRAHIM 



WANNAN LITTAFIN 

FASAU HE DAG A LITTAFIN “KADDARA TA RIGA FATA” 

Na Mawallafin 


Bugawa da yacfawa: Cibiyar Ahlul Baiti da sahabbai, Nigeria. 


BugunaFarko: 1435H/2014M 


ISBN 978-2076-68-5 


© Hakken buga wannan littafi na Mu'assasatu Ahlil Baiti Was Sahabah, Najeriya ne. 
Wanda yake son buga shi saboda Allah yana iya tuntubar mu a adireshinmu kamar haka: 
Bayan Tankunan Ruwa, Tsohuar Kasuwa, P.O.Box 2491, 

Sokoto, Najeriya. 

Ko kuma ya tuntu6i Mawallafm a 
mansursokoto@yahoo.co.uk 


Y 



TARIHIN SARKIN MUSULMI UMAR DAN KHADDABI 
YARDAR ALLAH TA TABBATA A BARE SHI 


BISMILLAH1R RAHMAN1R RAHIM 

2.1 Sunansa da Asalinsa 

Sunansa Umar cfan Khaddabi cfan Nufailu dan Abdul Uzza cfan Rayahi dan 
Abdullahi dan Kurd! dan Razahi dan Adiyyu dan Ka'abu dan Lu'ayyu dan Galibu. 
BaRuraishc ne daga gidan Adiyyu. Ya hada zumunta da Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam ta wajen kakansa na takwas Ka'abu dan Lu'ayyu wanda shi ne kakan Manzon 
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam na bakwai. 

Mahaifiyarsa ita ce Hantama ‘yar Hisham ko kuma ‘yar Hashim dan Mughira 
daga kabilar Makhzum. 

2.2 Haifuwarsa: 

An haifi Sayyidi Umar bayan Harbul Fijar; yakin rash in dattaku wanda aka yi a 
zamanin Jahiliyya a shekara ta Arba’in da uku kafin hijira. 1 Don haka Manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wasallam ya girme shi da shekara goma cif. 


2.3 Siffarsa da Dabi'unsa: 

An siffanta Umar da cewa, mutum ne dogo, kakkaura, mai sanko a kansa. Ga shi 
kuma jawur yake kamar kwara. Saboda tsawonsa idan ka hango shi daga nesa za ka yi 
tsammanin yana kan dabba ne. 


1 Yaki ne da aka yi shi a tsakanin Kuraishawa tare da hadin guiwar kabilar Kinanata a daya 
bangarc, da kuma kabilar Hawazin wacce ta kawo ma su takakka har a cikin bimin Makka mai 
alfarma. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya shedi wannan yaki a tare da baffanninsa, 
kuma bai tsaya a matsayin dan kallo ba wajen kare alfarmar gari mai albarka duk da yake a 
lokacin yana matashi da bai kai shekara goma sha hudu ba, sai ya rinka kwashe kibau da abokan 
gaba ke jefowa yana tsara su waje daya ya mayar da su ga baffanninsa domin su kuma su yi 
amfani da su wajen mayar da martani. As- Sirah Al- Halabiyyah, na Ali Al- Halabi, 1/127-129. 

r 



Game da cfabi'unsa, Umar ya gaji kaushin hali daga mahaifinsa. A lokacin 
kuruciyarsa ya kasance yana yi ma mahaifinsa kiwon rakuma. Mahaifin kuwa yana 
wahalar da shi sosai, yana kuma dukan sa idan ya sa6a ma sa. 

Khadcfabi; mahaifin Umar, yana da kane mai suna Zaidu (dan baffansa Nufail) 
wanda ya rinka wahalar da shi in us am man a lokacin da Zaidun ya bayyana kyamarsa ga 
bautar gumaka, yana neman addinin gaskiya na Annabi Ibrahim. Kamar haka ne shi ma 
Umar ya rika wahalar da dan baffansa kuma mijin kanwarsa Sa'idu dan Zaid, musamman 
a lokacin da ya san ya musulunta tare da matarsa. 

2.4 Rayuwarsa Kafin Zuwan musulunci 

Muna iya raba rayuwar Sayyidi Umar gida biyu; kashi na farko ya yi shi kafin 
zuwan musulunci, kashi na biyu kuma a cikin musulunci. A kashi na farko na rayuwarsa, 
Umar bai zamo wani mutum mai cikakken muhimmanci ba, duk da yake kakkarfan 
mutum ne da maza suke tsoro. Ta fuskar jagoranci kuma yana cikin 'yan majalisar 
zartarwar Kuraishawa mai wakilai goma. Umar shi ne wakilin gidan Adiyyawa a cikin 
majalisar. Kuma ofis dinsa ne ke kula da huldar kuraishawa da sauran kabilu musamman 
ga abin da ya shafi yaki da sulhu da makamantansu. Ma’ana dai shi ne Ministan harkokin 
waje. 

Da furta kalmar shahadarsa Umar ya zama wani muhimmin mutum wanda 
rayuwarsa take da muhimmin ambato a duniya daga wannan rana kuwa har zuwa ranar 
tashin kiyama. Kafin haka, Umar na cikin wadanda suka hana musulmi sakat a cikin 
Makka. Kuma bai ta6a sauraron abin da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yake 
fad! ba balle ya yi tunanin sassautawa har sai da Allah buwayayye ya yi ikonsa. 

2.5 Yadda musulunci ya Ratsa Zuciyarsa 

Umar ya musulunta a shekara ta biyar kafin hijira bayan talakawan musulmi sun 
sha wuya sosai a hannunsa. To, ya aka yi ya musulunta? Wane irin sirri ne ya karya 
zuciyarsa a daidai wannan lokaci? 


t 



Tun da farko dai Allah ya yi ma sa gamon katar ne da addu'ar Manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wasallam. Domin kuwa lokacin da kunci da wahala suka tsananta a kan 
talakawan musulmi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya roki Allah ya karfafi 
addininsa da dayan mutane biyu, duk wanda ya fi soyuwa zuwa ga Allah a cikinsu; Umar 
dan Hacfdabi ko kuma Abu Jahali dan Hisham. Za6in Allah sai ya facfa a kan Umar. 

Farkon bayyanar tasirin wannan addu'a shi ne lokacin da wasu raunanan musulmi 
za su yi hijira zuwa Habasha sai Umar ya gamu da su. Sai ya tambayi Urnmu Abdillahi 
‘yar Hantama, ina suka nufa? Ta ce masa, za mu bar mu ku garinku tun da kun kuntata 
ma na, kun liana mu 'yancin mu yi addinin da muka za6a, kun liana mu sakat kamar mu 
ba 'yan gari ne ba. Za mu je in da za mu samu sauki da kwanciyar hankali tun da kasar 
Allah tana da fadl. Da ta gama fadin wannan magana sai Umar ya ce, “Allah ya kai ku 
lafiya!” 

Wannan addu'a ta Umar ta bai wa kowa mamaki. Domin ba a san shi da tausaya 
ma musulmi ko kadan ba. Da Urnmu ta facfa ma Amira cfan Rabi'ata abin da ya faru sai 
ya ce ma ta, hala kina zaton Umar ya musulunta? Sai ta ce, eh, mana. Ai ya tausaya ma 
na sosai, sa6anin al'adarsa. Amira ya kada baki ya ce, haba! Sai fa in jakin gidansu ma 
zai musulunta! 

Ana cikin haka ne wata rana Umar ya shiga Masallacin Ka'aba domin ya yi dawafi 
ya gaida iyayengijinsa, sai ya yi kici6is da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam 
yana Sallah. A wannan karon sai ya cfan mayar da hankali domin ya ji abin da Manzo 
yake karantawa. Aka yi daidai kuwa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yana 
karanta Suratul Hatitiah. Sai karatun ya kama shi sosai liar ya ce, wallahi Kuraishawa sun 
yi gaskiya da suka ce mawaki ne. Arnma wallahi wakarsa tana da dacfi sosai. Bai rafe 
bakinsa ba sai Manzon Allah ya kawo inda Allah ke cewa: 

(* * ) (f V Uj (V A) Uj 

i i ) £)jla jj La jfrLui J jA Ujj 




Ma'ana: 


To, ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke iya gani ba. Da abin da 
ba ku iya gani. Laile ne, shi ( Alkur'ani ) tabbas maganar wani 
Manzo mai daraja ce (Jibrilu Alaihis Salam). Kuma shi 
(Alkur'ani) ba maganar mawaki ba ce. Kadan ne kuke ba da 
gaskiya. 

Da Umar ya ji haka sai ya ce, to in kuwa haka ne boka ne kenan. Sai ya ji ance: 

((* t) La SUifl JjL 

Ma’ana: 

Kuma ba maganar boka ce ba. Kadan ne kuke wa ’azantuwa 

A nan sai ya ce a zuciyarsa, to mene ne kenan? Sai amsa ta zo ma sa 
a cikin karatun: 

{(* r ) 0 * 4 *^ 40 )) 

Ma'ana: 


Shi dai (Alkur'ani) abin saukarwa ne daga Ubangijin halittu. 

Sai ransa ya darsa ma sa cewa, to ko dai karya ce yake yi? Sai karatun ya ci gaba: 


Ma'ana: 


Aka 1 ijjAjSb Aka UikV (it) JjjlaVl (jiasj UjIc JjjSj 

Clj A) -jjaUtt sjSjjj ( t V) AjC. iAi qa A "' * Lai ( t ' ) (jjjjJl 

(jjLJl JjaJ AjIj ( 0 *) ( jlC’ aj< At 4 j)j ( i ^ ) (jjj-iLa ^£la (ji 

4 { ® y ) ^jjaadl CLi j ^uAj £lLu»3 ( ® \ ) 


Kuma da (Manzon Allah) ya fadi wata magana, ya jingina ta a 
gare mu. Da mun kama shi da dama. Sa 'an nan, laile ne, da mun 
tsinke ma sa lakka. Kuma daga cikinku babu wasu masu iya kare 
(azabarmu) daga gare shi. Kuma laile ne shi (Alkur'ani) 
tunatarwa ce ga masu takawa. Kuma laile ne Mu, wallahi, muna 
sane da cewa daga cikinku akwai masu karyatawa. Kuma laile 





ne shi ( Alkur'am ) wallahi bakin cikine ga kafirai. Kuma lalle shi 
gaskiya ce maras kokwanto. Saboda haka, ka tsarkake sunan 
Ubangijinka, Mai ginna. 

Kafin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya gama sallah jikin Umar ya yi 
sanyi sosai, zuciyarsa ta sauya duk yadda ba a zato, amma dai lokacin bai yi ba tukuna. 

Bayan kwana uku da musuluntar baffan Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam; Hamza, sai Umar ya gamu da wani daga cikin talakawan musulmi sai ya fara 
gay a ma sa magana mai kaushi kamar yadda ya saba. A lokacin musulmi sun fara jin 
karfin yin magana saboda musuluntar Hamza. Sai wannan bawan Allah ya kada baki ya 
ce ma sa, to, kai Umar kana wahalar da kanka a kan matsalar da ko cikin gidanku ba ka 
magance ta ba! Umar ya ce, wane ne ya karkace a cikin gidanmu? Sai ya ce, kanwarka da 
mijinta. Jin haka ke da wuya sai jikin Umar ya fara 6ari, ya fusata matuka. Sannan ya 
tasar ma gidan Fatimah ‘yar Hacfcfabi. Da ya isa sai ya ji sautin karatun Alkur'ani, amma 
kafin a bude ma sa kofa sai da aka 6oye takardun da ake karatu don gudun sharrinsa. 
Kafin Fatimah ta gama yin maraba da yayan nata tuni har ya kai ma ta duka yana neman 
a ba shi abin da ake karantawa. Da suka lura al'amarin nasa ba na wasa ne ba sai 
kanwarsa ta cire tsoro ta ce ma sa, an ki a ba ka. Kuma musulunci ko kana so ko ba ka so 
sai an yi. Ka yi duk abin da kake iyawa! 

Nan take sai jikinsa ya yi sanyi, hankalinsa ya fara dawo ma sa, ya ji kunyar 
wannan raini da ya janyo ma kansa daga kanwarsa wadda ta ke ganin girman sa tana 
mutunta shi. A cikin lumana sai ya nemi karin bayani. Allah Sarki! Kafin marece Umar 
ya je wurin Manzon Allah kuma ya bi sawun musulmi. 

2.6 Gudunmawarsa ga Musulunci 

Tun daga musuluntar sa, Sayyidi Umar ya lizimci Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam, yana a karkashin cfa'ar sa, ba ya zartar da kome ko da a gidansa sai da izinin 
Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kusanci Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam har ya kai matsayin wazirinsa na biyu. Kuma ya yi amfani da karfin jikinsa da 


v 



kwarjinin da yake da shi a idon kafirai don ya yi kariya ga Manzon Allah Sallallahu 
Alaihi Wasallam da sauran musulmi. Ko a lokacin hijira ma, musulmi sun shirya kowa ya 
fita a nasa lokaci wanda ya yi masa, yana mai 6oye ma idanun kafirai, sai shi Umar ne 
kadai ya fita da rana tsaka yana ce ma kafirai wa zai ce “kule” in ce masa “cas”?!. 

A Madina kuwa, Umar na daya daga cikin zaratan mayaka wacfanda suka yi rawa 
da tsaki wajen kare martabar musulunci da ruguza abokan fadansa. Bayan da ya zama 
halifa kuwa, ya yi jihadi na yada addini har ya bude birane dubu daya da talatin da shida, 
ya gina masallatai sama da dubu hutfu a cikin su. Ya shimficfa adalci a tsakanin jama’a, 
ya samar da jin dacfi da ababen more rayuwa, ya gina birane da kauyuka, ya shimficfa 
siyasa wacce ta zama abin buga misali da kwaikwayo ga wacfanda suka zo bayan sa. 


2.7 Darajojinsa 

Babu wani mutum da ya tara darajoji da martabobi a cikin musulunci bayan 
Sayyidi Abubakar kamar sa. Kasancewar sa daga cikin kalilan mutanen da suka iya 
rubutu da karatu a wancan lokaci ya kara ba shi damar ba da gudunmawa mai yawa da ta 
dace da irin sa. Shi ne farkon wanda aka kira Sarkin Musulmi, farkon wanda ya zayyana 
ma musulmi kalanda, farkon wanda ya nada alkalai, farkon wanda ya kafa ma’aikatun 
gwamnati, farkon wanda ya raba Alkur’anai zuwa birane, farkon wanda ya tsara tarawihi 
a cikin masallatai. Darajojinsa da matsayinsa a addini suna da yawa. Za mu takaita a kan 
wadannan guda goma: 

2.7.1 Daukakar Musulunci da Shigowarsa 

Musuluntar Umar ke da wuya sai ya nemi a fito da addini a sarari; a daina 6oye shi 
kamar garar kunya. A wannan ranar ne musulmi suka fito a cikin garin Makka suka yi 
wani jerin gwano a karkashin jagorancin Umar da Hamza don su bayyana ma mushrikai 
cewa, yanzu fa musulunci ya samu gata, ya yi shingi ya huta da ratse. 


A 



2.7.2 Mafarkan da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi a Kan 
sa 

Mafarki na Daya: Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi mafarkin ana 
gitta ma sa mutane, kowa yana saye da irin tufansa. Wasu nasu ya kai ga kirjinsu, wasu 
kuma nasu ya kasa haka. Sai ya ga Umar yana tafe da rigarsa yana janta (ta rafe shi ta ko 
ina). Sai aka ce, ya Manzon Allah! Da me ka fassara wannan? Sai ya ce, addini ne. 2 
Ma’ana, addini ya cika ya rafe shi tsaf. 


Mafarki na Biyu: An zo ma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam da kwaryar 
madara a cikin mafarki sai ya sha har ya koshi. Sai da ya ga koshi yana fita daga faratan 
yatsunsa. Sannan sai ya mika sauran abin da ya rage ga Umar. Sai aka ce, ya Manzon 
Allah! Da me ka fassara wannan? Sai ya ce, ilimi ne. 3 


Mafarki na Uku: Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi mafarkin ya shiga 
cikin aljanna, sai ya ga wata macce tana alwala a karkashin wani bene. Sai ya tambaya, 
wa ke da wannan bene? Sai aka ce ma sa na Umar dan Khadcfabi ne. Ya ce, sai na tuna 
kishin Umar sai na ba da baya. Sayyidi Umar da ya ji haka sai ya fashe da kuka saboda 
murna, sannan ya ce, ya Manzon Allah! A kan ka ne zan yi kishi? 4 


Mafarki na Hucfu: A wannan mafarki Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya 
ga kansa yana dibar rawa daga wata rijiya, sai Sayyidi Abubakar ya kar6i guga ya debo 
sau daya ko sau biyu. Daga nan sai ya ga Umar ya kar6a. Ya ce, ban ta6a ganin shugaba 
mai debo rawa irin nasa ba, har sai da ya shayar da mutane suka koshi suka kwad da 
rakumansu. 5 

2 Sahih Muslim , hadisi na 2390. 

3 Fath Al-Bari, na Ibn Hajar (7/47). 

4 Sahih Al-Bukhari, hadisi na 3476, 6620 da Sahih Muslim, hadisi na 2394, 2395. 

5 Sahih Muslim, hadisi na 2393. 



Babu shakka, Allah ya gaskata mafarkin Manzonsa. Domin kuwa bayan cikawar 
Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidi Abubakar ya kar6i guga ya deba ma 
musulmi gwargwadon ikonsa. Sa’annan Sayyidi Umar ya kar6a ya shekara goma sha 
biyu yana shayar da mutane daga cikin alheransa har sai da kowa ya koshi. 6 

2.7.3 Shedan Yana Kauce ma Hanyar Sayyidi Umar 

Sayyidi Sa’ad cfan Abu Wakkas ya ruwaito hadisin ‘yam mata da suka ji tsoron 
Umar suka gyara hijabansu don jin alamun shigowar sa, da sharhin da Manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi a kan wannan da cewa, “Ya kai cfan Hacfcfabi! Na rantse 
da wanda raina yake a hannunsa Shaidan bai haduwa da kai a warn wuri sai ya canza 
hanya 7 

2.7.4 Kaunar da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Yake yi ma sa 

Sayyidi Amru cfan Asi Radhiyallahu Anhu ya ce, na tambayi Manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wasallam wa ka fi so daga cikin mutane? Sai ya ce, A’isha. Na ce, daga 
cikin maza fa? Sai ya ce, babanta. Na ce, sannan wa ye? Ya ce, sannan Umar cfan 
Hacfcfabi. Sannan ya kirga wasu mazaje. 8 

2.7.5 Addu'ar da Manzo ya yi ma sa 

Watarana Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ga Sayyidi Umar sanye da 
farin tufa kyakkyawa, sai ya tambaye shi, wannan kam sabo ne ko wankakke? Sai ya ce, 


6 Duba: Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, na Nawawi (15/161-1 62). 

7 Sahih A-Bukhari, hadisi na 3683 da Sahih Muslim, hadisi na 2386. Duba kuma Fath Al-Bari 
(7/47-48) da Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, na Nawawi (15/165-1 67). 

8 Sahih A-Bukhari, hadisi na 4100 da Sahih Muslim, hadisi na 2384. 



wankakke dai ne ya Manzon Allah. Sai ya ce, Allah ya ba ka sabo, ya raya ka cikin 
ni’ima, ya sa ka cika da shahada. 9 

2.7.6 An yi ma sa Bushara da Aljanna 

Daga Abu Musa Al-Aslr ari Radhiyallahu Anhuya. ce, na kasance tare da Manzon 
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a cikin wani lambu daga cikin lambunan Madina. 
Muna nan sai wani mutum ya yi sallama. Sai Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam 
ya ce, bude ma sa ka yi ma sa bushara da aljanna. Ko da na bude sai ga Abubakar. Sai na 
yi ma sa bushara da abinda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya fada, ya gode 
ma Allah. Sannan wani mutum ya sake yin sallama. Sai Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam ya ce, bude ma sa ka yi ma sa bushara da aljanna. Ko da na bucfe sai ga Umar. 
Sai na yi ma sa bushara da abinda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya fada, ya 
gode ma Allah. Daga nan sai wani mutum ya sake yin sallama. Manzon Allah Sallallahu 
Alaihi Wasallam ya ce, bude ma sa ka yi ma sa bushara da aljanna bayan wata musiba da 
za ta cim ma sa. Ko da na bude sai ga Usman. Sai na yi ma sa bushara da abinda Manzon 
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya facfa, ya gode ma Allah, sannan ya ce, Allahul 
Musta ’an. 10 

2.7.7 Dacewar sa da Alkur'ani 

A wurare da dama Sayyidi Umar ya dace da hukuncin Alkur'ani kafin saukarsa. 
Misali, Umar ne ya ce ma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ina ma mun rinka 
yin sallah a wurin MaA'am Ibrahim? Sai Allah ya saukar da aya a kan haka. 11 Shi ne kuma 
ya ba da shawarar kada Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya halarci sallar 
jana'iza a kan munafukai, kuma sai Alkur'ani ya sauka da wannan hukuncin. 12 Haka 

9 Silsilah Al-Ahadith As-Sahiha, na Albani, hadisi na 352 da kuma Sahih Al-Jami’, nasa, hadisi 
na 1234. 

10 Sahih Al-Bukhari, Littalin Sahabbai, hadisi na 3290. 

11 Suratul Bakara: 125. 

12 Suratut Taubah: 84. 



kuma Umar ya bai wa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam shawarar ya hana 
mutane shiga gidansa, kuma Allah ya saukar da wahayi a kan haka. 13 Ya bada shawarar a 
kashe fursunonin Badar, Allah ya karfafi ra'ayinsa a Suratul Anfal. 14 A lokacin da ‘yarsa 
Hafsa da sauran matan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam suka sa6a da mai 
gidansu ce ma su ya yi, ko ku daina ko kuma Allah ya musanya ma sa mata wadanda 
suka fi ku. Sai ga AlRur’ani ya sauka da wannan magana kamar yadda Umar ya yi ta. 15 
Wadannan duka suna nuna irin kaifin basirarsa da kusancinsa ga Allah madaukakin sarki. 
Ba za mu yi mamaki ba idan muka ji falalarsa ta gaba wadda ita ce: 

2.7.8 Ana Karantar da Shi ( llhama ) 

Hadisi ya inganta daga Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam cewa, ‘A cikin 
wadanda suka gabace ku na aTummomi akwai wadanda ake ba su labari. Idan akwai 
wani daga cikin al’ummata to Umar ne”. 16 

Wannan shi ya sa gaskiya take yawan fita daga bakinsa domin Allah Tabaraka wa 
Ta ’ala yana sanar da shi ta hanyar llhama da yake jefa wa cikin zuciyarsa. 17 


2.7.9 Surukutarsa da Gidan Annabta 

Allah ya albarkaci Sayyidi Umar da surukuta da wannan babban gida har sau biyu. 
A karon farko, lokacin da ‘yarsa Hafsa ta yi zawarci daga mijinta Khunaisu dan 
Hudhafata 18 sai ya nemi Sayyidi Usmanu ya aure ta, amma ba a dace ba. Usmanu ya fito 
fili ya gaya ma sa ba shi da niyyar yin aure a wannan lokaci. Ya nemi Sayyidi Abubakar 
shi kuma sai ya yi shiru bai ce ma sa uffan ba. Yana cikin damuwa a kan haka sai ga 
manzon Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yana neman Umar ya aurar ma sa ita. 


13 Suratul Ahzab: 53. 

14 Suratul Anfal: 67-68 

15 Suratut Tahrim: 5 

16 Sahih Al-Bukhari, hadisi na 3689 da Sahih Muslim, hadisi na 2398. 

17 Duba: Fath Al-Bari, na Ibn Hajar (7/50) da Al-Minhaj, na Nawawi (15/166) da kuma Mifath 
DarAs-Sa ’ada, na Ibn Al-Kayyim (1/255). 



Farin cikin Sayyidi Umar a wannan rana bai 6oyuwa. A nan ne Abubakar ya ce ma sa, 
watakila ka ga laifina a lokacin da ka nuna min ‘yarka ban ce kome ba. Ya ce, babu 
shakka na shiga damuwa kwarai a kan haka. Ya ce, ai na ji Manzon Allah Sallallahu 
Alaihi Wasallam ne yana maganar ta. Ba zan tona sirrinsa ba, kuma ba zai yiwu in nemi 
auren matar da yake sha’awar aure ba. Arnma da ya canja ra’ayi da zan aure ta. 19 

A karo na biyu bayan da ya zamo halifa sai ya yi sha’awar auren Ummu Kulsum 
‘yar Sayyidi Ali wacce Nana Fatima ta rasu ta bar ta tana karama. Sayyidi Ali ya nuna 
ma sa cewa, yana nufin ne idan ta kara girma ya aurar da ita ga dan dan uwansa 
Abdullahi dan Ja’afar. Umar ya ce, ni kam ba ni da guri a yau kamar in aure ta, da fatar 
in hada zuri’a da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam tun da yake igiyar kowa tana 
yankewa daga duniya ban da tasa. Da sayyidi Ali ya gane manufarsa sai ya cfaura ma sa 
aure da ita. 20 Wannan karimci na Ali ya karfafa dankon zumunci da kauna a tsakanin sa 
da Sarki Umar, kuma sai Allah ya cika ma Umar gurinsa na hada zuri'a da manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wasallam abin da bai tabbata ba a surukutarsa ta farko da shi tun da 
'yarsa Flafsa ba ta samu haifuwa da manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ba duk 
tsawon shekarun da suka yi, kamar sauran matansa in ban da Nana Khadija. Sharifiya 
Ummu Kulsum ta haifa ma sayyidi Umar 'ya'ya guda biyu, namiji da mace; Zaidu 21 da 
Rukayyah. 22 

2.7.10 Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Aika ma sa Kyauta 


18 Sahabin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne da ya cika a Madina. 

19 Sahih Al-Bukhari, Littafin Aure, Hadisi na 5 122. 

20 Abdullahi dan Ja’afar yana rabo ga wannan mata kuma in sha Allahu shi ne mijinta na 
aljanna, har ma da tukuicin kanwarta! Domin kuwa bayan da sarkin musulmi Umar ya rasu sai ta 
auri Aunu dan Ja’afar, ya cika ya bar ta, sannan dan uwansa Muhammad dan Ja’afar ya aure ta, 
shi ma haka. Daga karshe ta auri dan uwansu Abdullahi dan Ja’afar wanda ta cika a gidansa 
sannan ya auri kanwarta Zainab. 

21 Zaidu yakan yi bugun gaba da cewa, shi dan halifofi biyu ne. Yana nufin Sarki Umar da ya 
haife shi, da Sarki Ali da ya haifi mahaifiyarsa. Tarikh DimashR ( 1 9/485 ). 

22 Mir’at Al-URul, na Majlisi (2/45) daga cikin littafan Shi’a. 




Abdullahi dan Umar Radhiyallahu Anhu ya ba da labarin cewa, mahaifinsa ya ga 
wata riga kyakkyawa ta alhariri ga wani mutum, sai ya kar6e ta ya zo da ita wurin 
Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce ma sa, ya Manzon Allah, ka sayi wannan 
riga don ka rika sa wa idan baki suka zo ma ka. Sai Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam ya ce ma sa, ai wacfanda ba su da rabo kadai ke sanya alhariri. Ana haka, 
watarana sai Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya aiko ma Umar da kyautar wata 
riga ta alhariri, sai ya dauko ta ya zo wurin sa. Ya ce, ya Manzon Allah! Ka aiko min da 
ita kuma ga abin da ka fada a kan irin ta? Sai ya ce, ai na aiko ma ka ita ne don ka sayar 
ka amfana da kudinta. Sai Umar ya aika ma wani dan uwansa da yake a Makka da ita 
kafin ya musulunta. 23 

Haka kuma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yakan yi ma sa kyauta sai 
Umar ya ce, ya Manzon Allah, na yafe, a bai wa wacfanda suka fi ni bukata. Sai Manzon 
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, “Ya Umar! Ka kar6a. Idan aka ba ka dukiya ba 
tare da ka nuna kwadayi ko ka tambaya ba to, ka kar6i abinka. Amma abin da ba haka ba 
to, kada ka sa ranka a gare shi. 24 


2.8 Umar ya Zama Sarkin Musulmi 

Abubakar Radhiyallahu Anhu ya ayyana ma musulmi Umar a matsayin wanda zai 
gaje shi bisa ga shawararsu kamar yadda ya gabata. Don haka da Abubakar ya cika nan 
take mutane suka yi ma sa mubaya'a, ya kama aiki. 

Wani muhimmin abinda ya kamata a sani game da halifa Umar shi ne irin 
kwarjinin da yake da shi matuka a idon jama'a. Amma kuma duk da haka talakawa sun 
more a lokacin halifancinsa. Domin kuwa ya kasance yana kula da al'amurransu ta ko 
wane fanni. Bayan dai kulawarsa da tsayuwar addini, Umar yana kula da jin dadin 

23 Sahih Muslim, hadisi na 2068. Shi ma dansa Abdullahi ya ta6a samun wannan daraja a lokacin 
da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sayi wani doki daga Umar ya ba shi kyautar sa. 
Duba: Sahih Al-Bukhari, Littafin ciniki, hadisi na 2009. 

24 Sahih Al-Bukhari, Littafin Zakka, Babi na 51, Hadisi na 1473 da Sahih Muslim, Littafin 
Zakka, hadisi na 1045. 



rayuwar jama'a da inganta lafiyarsu da ha6aka tattalin arzikinsu da samun kwanciyar 
hankali da zaman lafiya a tsakaninsu. Irin kwarjinin da Umar yake da shi a zukatan 
jama'a ya sanya wata mata ta yi 6arin cikinta a lokacin da ta samu labarin an kai karar ta 
gare shi. Wannan ya sanya shi ya tara jama'a ya nemi shawararsu a kan wannan abin da 
ya faru don sanin ko diyya ta wajaba a kan sa. Da suka bayyana ra’ayoyansu sai ya yi aiki 
da ra'ayin Sayyidi Ali wanda ya ce ma sa ya biya diyyar jinjirin da aka rasa. 

Ba za mu yi mamakin wannan mata ba idan muka san cewa, manyan sahabbai irin 
su Zubaira dan Awwam da Sa'adu dan Abu Wakkas sukan tafi wajen Umar da nufin 
gaya ma sa wata magana ko gabatar da wata bukata, amma su je su dawo ba su samu 
damar yin haka ba saboda kwarjininsa da ya cika ma su fuska. Ibnu Abbas ma duk da irin 
kusancin da yake da shi ga halifa Umar ya yi shekara cfaya yana son ya tambaye shi game 
da wata ay a bai samu damar yin haka ba saboda jin nauyinsa. Wani wanzami kuma ya 
saki iska saboda tsoro a lokacin da Sarkin Musulmi Umar ya yi tari shi kuma yana yi 
masa aski. 

Umar Radhiyallahu Anhu da kansa yana damuwa da yadda jama'a suke fargaban 
sa, har ma yakan ce, “ Ya Allah! Ka san na fi tsoron ka fiye da yadda su ke tsoro na 


2.9 Siyasar Gwamnatinsa 

Babban abin da Sarkin Musulmi Umar ya shahara da shi a zamanin halifancinsa 
shi ne tsananin kulawarsa da jin dadin talakawa. Halifa Umar ya yi flee wajen ziyarar sa 
ido wadda yake yi a cikin dare yana sintiri a tsakanin hanyoyi da gidaje don sanin halin 
da kasarsa ta ke ciki. A cikin irin wannan ziyarar ne yake gano idan akwai 6arayi ko 
wasu miyagu ko ma6arnata masu fakewa a cikin duhun dare su yi aikin assha, ko kuma 
bako wanda bai samu masauki ba. 25 


25 Wannan shi ne asalin aikin 'yan doka ko abinda aka sani da suna “Patrol ’ na 'yan sanda a 
wannan zamani. Sayyidi Abubakar ya kasance yana tura Abdullahi dan Mas'ud don ya yi 
wannan sintiri a cikin dare. Amma a zamanin Umar shi ne yakan je da kansa shi kadai ko kuma 



Da yawa Sarkin Musulmi Umar ya yi aikin agaji ga wasu talakawan da suke da 
bukata wadda ya gano ta a dalilin wannan sintiri da yake yi. Misali, ya samu wani bako 
tare da matarsa tana nakuda su kadai a cikin wata bukka, sai ya dawo gida ya nemi 
matarsa Ummu Kulsum ‘yar Ali don ta je ta taimaka ma wannan baiwar Allah, a lokacin 
da shi kuma ya dauki kayan abinci ya hasa wuta ya yi ma su dafuwa wadda mai jego ta 
ke bukata. 26 

Wannan sintiri na Sarkin Musulmi Umar ya haifar da sauyin wasu dokoki da tsare 
tsare a gwamnatinsa. Misali, a dalilin haka ne ya sanya doka game da masu zuwa jihadi 
kar su wuce wata hudu ba a dawo da su gida ba, domin ya ji wata mata da ta matsu tana 
wakoki wadanda cike da ban tausayi tana wasfta kewar mijinta da yadade a fagen fama. 27 

Ya kuma sabunta doka game da rabon arziki inda ya sanya ma duk jaririn da aka 
haifa a musulunci albashi na kansa bay an a da sai wanda aka yaye shi ne ake ba albashi. 
Watarana yana sintiri a cikin dare sai ya lura da wani yaro yana yawan kuka, da ya nemi 
bayani sai ya gano uwarsa ta yaye shi kafin lokaci don tana son a rubuta ma sa albashi. A 
kan haka ya yi wannan sabuwar doka. 28 

Haka kuma ya canza ma wani saurayi da ake ce ma Nasru dan Hajjaj wurin zama 
ya tayar da shi daga Madina ya koma Basra saboda ya ji wasu mata a cikin dare suna tadi 
a kan sa, da ya bincika sai aka gaya masa cewa saurayi ne kyakkyawa kuma har yana 
shiga a cikin gidaje. Don haka Umar ya ji tsoron aukuwar fitina a cikin gidajen bayin 
Allah wadanda suka je wurin jihadi suka bar matansu a gida. Sai ya dauki wannan mataki 
don magance ta. 

Ban da wannan kuma halifa Umar yakan zauna bayan ko wace Sallah don 
sauraren bukatun talakawa. Yakan kuma shiga kasuwa don ya gane ma idonsa abin da ke 
gudana don ya hana yin cuta. Misali, akwai lokacin da ya tarar da wani bako yana sayar 

da rakiyar wani bawansa mai suna Aslam ko kuma ya tali tare da abokinsa Abdurrahman dan 
Auf. 

26 Al Biday ah Wa An-Nihayah, na Ibnu Kathir, (7/140). 

27 ManaRib Amir Al-Mu'minin Umar bin Al Khadcfab, na Ibnul Jauzi, shah na 89. 

28 Al Biday ah WanNihayah, na Ibnu Kathir, (7/140). 




da man kade a kan wani farashi da ba a saba da shi ba, sai ya umurce shi da ya sayar a 
kan farashin da aka sani, ko kuma ya fita daga wannan kasuwa. Kuma yakan liana yin 
kasuwanci ga wanda bai san yadda ake yin sa ba a Shari 'a. 29 

2.10 Kaunar da Sayyidi Umar Yake Bayyana ma Ahlulbaiti 

Ba a 6oye yake ba ga duk mai duban hankali ga tarihi cewa, Umar da ma duk 
sauran sahabbai babu wanda suke kauna a duniya kamar Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam da iyalansa. Sayyidi Umar ya ta6a furta wannan magana a gaban Sayyida 
Fatima Radhiyallahu Anha in da ya ce ma ta, “Ya ke ‘yar Manzon Allah! Babu wani 
mahaluki a bisa down kasa wanda muke so kamar mahaifinki. A bayan sa kuma babu 
wani mahaluki da muke so kamar ki”. 30 

Mu fita zancen maganar fatar baki - duk da mun san sahabbai masu fada su cika 
da aiki ne. Amina mu duba a aikace mu ga yadda wannan soyayyar ta kasance: 

Al-Mar’ashi daga cikin malaman Shi’ a ya ruwaito cewa, watarana an kawo ma 
Sarkin Musulmi Umar riguna masu yawa daga kasar Yaman. Bayan da ya raba ma 
mutane, sai suka rinka zuwa suna gai da shi yana zaune a cikin Raudha kowa yana sanye 
da sababbin tufafinsa. Ana haka sai ya hango Hasan da Husain sun fito daga wajen 
mahaifiyarsu amma bai gan su da irin wadannan tufan ba. Nan take sai ransa ya 6aci, 
damuwa ta bayyana a fuskarsa. Da aka sanar da shi cewa, duk a cikin tufan da aka kawo 
babu wanda ya yi daidai da su, nan take sai ya tashi Manzo na musamman zuwa kasar 
Yaman, ya rubuta ma gwamnansa yana bukatar tufa guda biyu da za su dace da girman 
Hasan da Husain, kuma yana neman ya gaggauta. Da aka kawo su ya ba su suka sanya sai 
fuskarsa ta yi haske, ya ce “Saiyanzu ne hankalina ya kwanta ”. 31 


29 Fasl Al-Khidab Fi Sirati Amir Al-Mu ’minin Umar bin Al-Khaddab, na Dr. Ali Muhammad 
As Silabi, Darul Fajr, Alkahira, Shaft na 200-201. 

30 Daga cikin littafan Sunna: Tarikh Dimashk, na Ibn Asakir (42/166) da Tarikh Baghdad, na 
Al-Khadib Al-Baghdadi (7/452). Daga cikin littafan Shi’ a: Al-Imam Ali fi Aara ’ Al-Khulafa na 
Mahdi Fakih Imani, shah na 65. 

31 Sharh Ihkak Al-Hakk, na Al-Mar’ashi (33/430). 

w 



Akwai irin wannan kasaitacciyar kyauta da ya ta6a yi ma mahaifinsu Sayyidi Ali. 
Watarana aka tambaye shi a kan wani tufa da aka ga yana yawan sa wa. Sai ya ce, 
za6a66ena ne masoyina Umar ya ba ni shi, mutumin da ya tsarkake ma Allah zuciyarsa 
sai Allah ya tsarkake shi. Kuma sai ya fashe da kuka. 32 

A cikin littafinmu Su wane ne masoyan ahlulbaiti? Mun yi bayani game da irin 
gatancin da iyalai da dangin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam suka rinka samu a 
zamanin halifancinsa. Daga ciki akwai tsarin rabon arzikin kasa wanda ya ba wa iyalai da 
dangin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam gatanci da moriya fiye da kowa. Bari 
mu dan cfebo daga abin da muka fada a can: 

"Bisa ga wannan rajista kuwa, Sayyidi Ali shi ne ya fi kowa samun 
kaso mai tsoka, in ban da Matan Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam 
da dan uwan mahaifmsa Abbas. Sai ga halifan da kansa yana kar6ar 
albashi kasa da na iyalan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. " 

"Haka kuma a cikin bitar da Umar yake yi wa rajistar, ya tarar da 
sunayen Hasan da Husaini a matsayinsu na ‘ya ’yan Ali dai dai da 
sauran kananan yara ‘ya \ ’yan sahabbai, suna da dirhami dubu biyu ko 
wannensu. Amma sai Sayyidi Umar ya cire su, ya riskar da su da 
babansu, aka yanka masu dubu biyar-biyar. Ya ce, saboda kusancinsu 
ne da Manzon Allah da irin son da Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam din yake yi ma su. ” 33 

'Abdullahi dan Umar ya yi koke game da nasa alba shin, domin 
Sayyidi Umar ya kara ma Usamatu dan Zaid Dirhami dari biyar a kan 
albashinsa. Shi kuma a ganinsa, babu wani abin da ya raba shi da 
Usamatu, domin su tsara ne, wadanda suka tashi tare, suka je wuraren 
jihadi a tare da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amsar da 


32 Al-Musannaf, na Ibn Abi Shaibata (12/29). 

33 Duba: al Tarikh, na Ya’akubi, (2/153) alDabakat, na Ibnu Sa’ad (3/213-214) da A1 Kharaj, na 
Abu Yusuf, Shall na 43-44. 



babansa ya ba shi ita ce: “Na fifita shi ne a kan ka, don Manzon Allah 
ya fi son sa a kan ka, ya kuma fi son mahaifmsa a kan naka ”’ v 
"A clkln matan Annabl Sallallahu Alalhl Wasallam ma, sal da hallfa 
Umar ya fifita Nana A ’ ishah a kan sauran mata ( wadanda suka hada 
da ‘yarsa Hafsah), la ’akari da fifikonta a wajen son da Manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wasallam ya ke yi ma su. Duk da ya ke wasu 
riwayoyi sun bayyana cewa, ita A ’ishar ta yi ma sa magana a kan 
cewa, tun da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam bai banbanta su ba a 
kyautukansa, shi ma ya daidaita su. Sa ’annan ya mayar da albashinsu 
iri daya . " 

"fdan mu ka koma wajen sauran dangin Annabi Sallallahu Alaihi 
Wasallam, za mu ga irin matsayin da su ke samu a wurinsa. Misali, 
Umar ne kadai a zamanin mulkinsa yake kusanto da kanin Manzon 
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam; Abdullahi dan Abbas, duk da 
kankantarsa. fdan aka yi ma sa magana yakan ce: “Yarn da gari 
abokin tafiyar manya ne”. Yana nuni da irin ilmin da dan Abbas yake 
da shi”. 

"Game da mahaifin nasa kuma (fna nufin Abbas; baffan Manzon 
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam), halifa Umar ya ta6a yin ciris da 
fushinsa. Wannan ya faru ne a lokacin da aka ci garin Makkah. Domin 
shi Umar dm yana da ra ’ayin duk a gama da makiyan musulunci 
wadanda suka kare rayuwarsu wajen yakar Manzon Allah Sallallahu 
Alaihi Wasallam. Shi kuma Abbas yana da ra ’ayin a yafe ma su. Da 
zancen ya hada su sai Abbas ya fusata, ya ce, don dai ba suna ‘yan 
gidanku ba ne! Anan sai Umarya ce masa, Ni, ba ni da warn kabilanci 
ga jama ’ata a kan musulunci. Wallahi ranar da ka musulunta na fi 
farin ciki bisa ga a ce Haddabi ne; babana, ya musulunta, don na san 


Minhajus Sunnatin Nabawiyyah (3/ 1 72- 173). 



inn farin cikin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a kan 
musuluntarka ”. 35 

Haka kuma a cikin wancan littafin mun facfi irin yadda Sarkin Musulmi Umar ya 
ke gabatar da makusantan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a kan nasa dangi da 
makusanta. Ga daya daga cikin labaran da muka cirato don karfafa wannan bayani: 

"Wata rana Sayyidi Umar ya aike ma 'yar uwarsa As-Shifa'u ‘yar 
Abdullahi domin ta zo yana son ganin ta. Ko da ta zo sai ta tarar da 
wata bakuwa wadda ita ce Atika ‘yar Usaid. A lokacin da Umar y a 
gan su a tare sai ya dauko wasu mayafai guda biyu babba da karami, 
ya bai wa Atika babban ita kuma Shifa'u ya ba ta karami. 'Yar uwarsa 
ba ta 6oye damuwarta ba a kan wannan bambanci sai ta ce masa, haba 
Sarkin Musulmi, kai ne fa ka aika kira na wannan kuma ita ta zo da 
kanta. A musulunta kuma na riga ta. Sannan ni 'yar uwarka ce, ya za 
ka yi min haka? Umar ya amsa ma ta da cewa, “A hakika na kira ki ne 
don in ba ki su duka biyu, amma da na gan ta na tuna kusancinta da 
Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sai naga ta fi dacewa in ba 
ta babba. Don haka sai ki yi hakuri". 36 

Daga nan mutum zai san cewa, ba a banza ba Ahlulbaiti suke kaunar Umar. Kana 
musun haka? Bari mu kawo ma ka ‘ya’ya goma daga zuri’ar Sayyidi Ali kawai wadanda 
aka sa ma su sunan Umar. Ko ba soyayya ce take sa a sanya ma ‘ya’ya sunan mutum ba? 
Ga su kamar haka: 

1 . Umar Al-Ashraf dan Sayyidi Ali 

2. Umar Al-Asgar dan Sayyidi Ali 

3. Umar dan Al-Hasan dan Ali 

4. Umar dan A-Husain dan Ali 

35 Su Wane ne Masoyan Ahlulbaiti, na Muhammad Mansur Ibrahim, bugun madaba’ar Al-Ihsan, 
Jos, 2006, shafi na 76-79. 

36 A1 Isabah na Ibnu Hajar, (4/25). 

Y . 



5. Umar cfan Al-Hasan dan Al-Hasan dan Ali 


6. Umar dan Ali dan Husaini dan Ali 

7. Umar dan Musa Al-Kazim jikan Ali 

8. Umar dan Muhammad dan Umar Al-Acfraf jikan Ali 

9. Umar dan Al-Hasan Al-Afdas dan Ali 

10. Umar dan Al-Husain dan Zaid jikan Husaini dan Ali 37 

Idan ka hada wannan bayani da ya gabata da yawan surukuta da auratayya da ke 
tsakanin wadannan gidaje biyu, ina nufm gidan Umar da na Ali amincin Allah ya dada 
tabbatuwa a kan su, da kuma irin hadisan da ko wane 6angare ya ruwaito kuma ya yada 
su a duniya kan falala da darajojin takwaransa za ka hakikance, abin da ‘yan Shi 'a suke 
facfi na gaba da kiyayya a tsakanin su ba kome ba ne sai tatsuniya. 

2.11 Yadda Sarki Umar Yake Kula da Dukiyar Jama'a 

Umar ya kasance mai yawan tsentseni dangane da dukiyar al'umma da yake kula 
da ita a matsayinsa na shugaban musulmi. Kuma yakan tsananta ma kansa sosai da 
iyalansa dangane da ita. Ga wasu daga cikin labaran da ke bayyana irin taka tsantsan da 
yake yi: 

1 . Sarkin Musulmi Umar na kashe fitilar gwamnati idan ya kare aikin da ya shafi 
jama'a sannan ya kunna tasa domin kada ya shiga cikin hakken jama’a. 

2. A lokacin da yaronsa ya ba shi madara ya sha yana tsammanin daga rakumarsa 
ne, amma daga baya ya gane cewa daga rakumar gwamnati ne sai da ya shawarci 
surukinsa Sayyidi Ali a kan wannan, Ali ya nuna ma sa shi a nasa ra’ayi ba 
kome. 


37 Duba wadannan sunaye a liUafin Shi’a: Al-Jarida fi Usui Ansab Al-Alawiyyin, na Sayyid 
Husain Az-Zarbadi (1/207). A littafan Sunna kuma a duba: Al-Asma ’ wa Al-Musaharat bain Ahl 
Al-Bait wa As-Sahaba, na Sayyid bin Ahmad Ibrahim, shall na 24. 

Y ^ 



3. Ya samu labarin cfansa ya yi kiwon rakumarsa a cikin rakuman gwamnati, sai ya 
hane shi kuma ya umurce shi da ya mayar da abin da ta haifa a cikin taskar 
gwamnati tun da yake da abincin gwamnati aka yi kiwon ta. 

4. Matarsa Ummu Kulsum ‘yar Sayyidi Ali ta aika da kyautar turare zuwa ga matar 
sarkin Ruma ta hannun Manzon da ya aika masa. Da aka zo mata da tukuici sai 
ya umurce ta da ta mayar da shi cikin dukiyar gwamnati tun da yake Manzon da 
ya kai sakon gwamnati ce ta aike shi. Ba ta gamsu da wannan umurni nasa ba sai 
ta kai kara wurin mahaifinta; Sayyidi Ali, wanda ya goyu bayan halifa Umar. 
Amma kuma sai ya ba da shawarar a cire ma ta daidai abin da ta aike da shi daga 
cikin tukuicin. 

5. Yakan hana matansa su yi am fan i da abin da ya rage idan aka raba Turare ko 
Mai ko ire irensa ko da kuwa su shafa kansu ne da abin da ya saura a 
hannayensu, domin yana ganin ba halaliyarsu ba ne. 


2.12 Yadda Sarki Umar Yake Nacfa Mukamai 

Babban abin da halifa Umar Radhiyallahu Anhu yake kula da shi a wajen nada 
mu Rami shi ne kwarewar mutum a irin aikin da ake bukata. Da yawa Umar kan nada 
mutum a wani mu Rami ya bar wasu wadanda sun fi shi daraja ko kuma ilimi da gabaci 
saboda la'akari da iyawarsa ga wannan aiki fiye da su. Yakan gwada mutum lokaci mai 
tsawo kafin ya ba shi mu Rami kamar yadda ya tsayar da Ahnafu dan Kaisu tsawon 
shekara guda a Madina, sannan ya ce ma sa, na jarabta ka na lura da alheri a zahirinka, 
kuma ina fatar badininka ya kasance haka. Sannan ya yi masa wa'azi, ya nada shi 
gwamna. 

Wani abin da zai bayyana ma na ma’aunin da Sayyidi Umar yake amfani da shi 
wajen gano wanda ya cancanci mu Rami shi ne, labarin yadda ya nada Shuraihu a 
matsayin alkali. Ga yadda labarin ya ke: 

Watarana halifa Umar ya dauki hayar doki daga wani talaka, ya yi masa sharadm 
cewa, su biyu ne zasu hau dokin da shi da wani amininsa. Ga alama wannan dokin bai yi 


YY 



R war in da zai dauki dawainiyar Umar tare da abokinsa ba. Amma duk da haka wannan 
bawan Allah ya amince, watakila don ganin Sarkin Musulmi ne zai yi amfani da shi. 
Kuma ko ba komai idan dokin ya samu matsala Sarkin Musulmi Umar mai iya ranka 
masa ne a tunaninsa. To, amma hasashen wannan bawan Allah bai zamo daidai ba, domin 
kuwa a lokacin da dokin ya kasa sai Umar ya umurce shi da ya hakura ya dauki kayansa. 
Sai shi kuma ya ce bai yarda ba sai an ba shi diyyar raunana ma sa abin hawa da aka yi. 
Da suka kasa cimma yarjejeniya sai Sarkin Musulmi Umar ya neme shi da ya samar da 
wanda zai yi hukunci a tsakanin su. A nan ne wannan bawan Allah ya ba shi sunan 
Shuraihu, wanda ya ke ba sahabi ba ne amma yana daga cikin malamai masu basira. 
Bayan da ya gudanar da bine ike a kan mas’ alar, Shuraihu ya yi hukunci da cewa, dole ne 
Sarkin Musulmi ya biya wannan talaka diyyar 6arnar da ya yi masa. Dubin irin kwararan 
matakan da Shuraihu ya cfauka na bincike da yadda ya yi karfin halin ba Sarkin Musulmi 
rashin gaskiya ya sa nan take Umar ya nada shi alkali. Sai Shuraihu ya kasance shi ne 
nadadcfen alkali na farko a tarihin musulunci. 38 

Sarkin musulmi Umar yakan shawarci mutane game da wanda za a ba mu Rami. 
Kuma a zamaninsa duk gwamnan da aka nacfa sai an ba shi rubutacciyar takarda da sa 
hannun Sarkin Musulmi a kanta wadda kuma ta kunshi sharudcfan wannan aiki da aka 
dora ma sa. Yakan halartar da jama'a don su yi shaida kamar irin tsarin rantsarwar da ake 
yi a gaban jama'a a wannan zamani. 

A ko da yaushe Sayyidi Umar yakan za6ar ma mutane shugaba ne daga cikinsu. 
Ba ya dora bakauye a kan 'yan birni saboda rashin dacewar yanayinsu da al'adunsu da 
tunaninsu. Yakan za6i masu ilimi don su karantar da jama'a. Tausayi shi ma sharadi ne 
kafin mutum ya cancanci shugabanci a zamaninsa. Don haka, ya fasa nada wani mutum 
daga kabilar Banu Sulaim a kan ya ce shi bai ta6a sunbantar 'ya'yansa ba. Umar ya ce ma 
sa, ba ka da jinkayi kenan. Ba za mu shugabantar da kai a kan jama'a ba. 

Umar Radhiyallahu Anhu ya hana duk gwamnoninsa yin kasuwanci ko wane iri 
don gudun su nemi wani sassauci ko a yi mu su rangwame don la'akari da mukaminsu. 


38 Akhbar Al-Kudhatna Waki'u dan Jarrah, bugun madaba’ar Alam Al-Kutub, Beirut, (2/189). 



Daga nan sai raini ko jin nauyi ya shiga a tsakaninsu da talakawa, abin da zai iya kawo 
cikas ga zartar da adalci a wajen hukunci. Akai akai kuma ya kan rabuta wasiku na 
facfakarwa da jan kunne zuwa gare su don su zamo masu amana da gaskiya da yin adalci 
a cikin aikinsu. 

2.13 Tsakanin Sarkin Musulmi Umar da Gwamnoninsa 

Ana iya cewa, dukkanin gwamnoni a zamanin halifancin Umar sun yi tasiri da 
tsarin tafiyar da al'amurransa. Mafi yawan su sun kasance masu tsentseni da gudun 
duniya kamar sa. Amma kuma duk da haka, Umar sai ya lisafta abin da gwamnansa ya 
tara na arziki idan lokacin karewar aikinsa ya yi. Da yawa wacfanda ya kar6e rabin 
dukiyarsu ya mayar a taskar hukuma saboda wasu dalilai da suka shafi tara kucfi ta wata 
hanya ba albashi ba, kamar kasuwanci ko kiwo da sauransu. 

Sarkin musulmi Umar ya umurci duk gwamnoninsa da su rinka zuwa aikin hajji 
tare da jama'arsu domin su samu halatar taron shekara shekara da yake yi da su in da yake 
yi ma su gargacfi a game da talakawansu. Yakan ce da su, "Ban dora ku a kan talakawa 
ba don ku ci dukiyarsu ko mutuncinsu ko ku zubar da jininsu. Na tura ku ne don ku tsayar 
ma su da Sallah, ku sanar da su addini, ku yi ma su rabo a kan adalci. "Yakan sanar da 
talakawa cewa, suna da ikon kawo kara idan gwamnoninsu suka cutata masu. 

A 6angaren talakawa kuma Sarkin Musulmi Umar ba shi yarda su raina 
shugabanninsu ko su wulakanta su. Don haka, duk talakan da ya kuskura ya ci mutuncin 
basarakensa ko ya yi ma sa rain in bai dace ba to, Umar ba ya sassauta masa. 


2.14 Jihadi da Fadadar Daular musulunci a Zamaninsa 

Duk ayyukan jihadi da Sarkin Musulmi Abubakar ya soma sun samu kammala a 
halifancin Umar. A zamaninsa, aka kasa ayyukan jihadi zuwa 6angare biyu: Gabas, 
wadda ta hada da Iraki da biranen Farisa har cikin kuryarsu, da kuma Yamma, wadda ta 
hada da Sham da Misra da Libiya. 



A yankin Gabas an ci gararawa masu cfinbin yawa da suka hada da; Kaskar, Sabat, 
Mada'in (Hedikwatar Farisa), Jalula, Tustar, Jundi-Sabur, da Nahawand. Sannan sai 
Hamadhan, Rayy (Tehran), Kumsi, Jurjan, Dabaristan (Mazandaran), Azrabijan da 
Khurasan. Duk wadannan yankuna ne da birane da suka kasance karkashin daular Kisra 
na Farisa. Sai kuma sashen Turkiyyah da Isdakhr da Fasa da Dara-Bijird da Kirman da 
Sijistan da Mukran da dukkan garuruwan kurdawa. 

A 6angaren yamma kuma, musulmi sun lashe dukkan biranen Sham wadanda suka 
hada da; Dimash Ra da Fihlu da Bisan da Dabriyyah da Himsu da Kinnisrina da 
Kaisariyyah da birnin Kudus. Duka wadannan sun kasance a karkashin mulkin Rumawa, 
sai Allah ya wargaza ikonsu ya bai wa musulmi nasara a kan su zamanin halifancin Umar 
cfan Khadcfabi. 

Daga nan kuma sai kasar Misra wadda ita ce yanki na biyu a cikin rikon Rumawa. 
Ita ma an samu nasarar buda biranenta kamar su Bilbis da Umm-Danin da Iskandariyyah 
da duk garuruwan da ke tsakaninsu. Sannan sojojin musulmi suka wuce zuwa Barka da 
Darabulus, suka kuma samu cikakkiyar nasarar shigar da su a cikin daular musulunci. 

Kafm karshen halifancinsa, Sarkin Musulmi Umar ya gama da manya manyan 
dauloli biyu da su ke da karfm soja da na tattalin arziki a duniya wato, Farisa da Ruma. 
Ya kuma shigar da karantarwar addinin musulunci har cikin birnin Sin a gabas. Sannan 
ya game kusan duk yankunan duniyar wancan lokaci. 

Da haka ne musulunci ya wayi gari shi ne addini mafi karfi, wanda hukumarsa ita 
kadai ce mai fada a ji a duniya. Don haka sai aka kawar da kabilanci da fa dace facfacen 
al'ada da aka saba. Mutane suka samu walwala da 'yanci a karkashin mulkin musulunci. 

2.15 Siyasar Yakokinsa 

Halifa Umar ya kasance yana gudanar da duk yakokan da ake yi daga 
hedikwatarsa ta Madina. Kafm ya ba da ko wane umurni kuwa sai ya nemi a siffanta ma 
sa wuraren yaki da yanayinsu. Yana kuma biye da labaran abin da ke gudana daki daki. 



Yakan fita da kansa a bayan gari yana tarbon labarai daga matafiya da 'yan sakon da aka 
aiko ma sa. 39 

A wajen za6en shugabannin soja, Sarkin Musulmi Umar yakan za6i masu tsoron 
Allah, masu natsuwa wajen daukar matakai da wajen yanke hukunci, masu karfin hali da 
jarunta da sha'awar yaki, masu kaifin basira da sanin dabarun fada da abokan gaba. 

Wani abinda zai bayyana ma na siyasar Sarkin Musulmi Umar a slur an in jihadi 
shi ne, gaggawar cire Khalid dan Walid daga jagorancin mayaka da ya yi kai tsaye bayan 
fara aikinsa, alhali kuwa Khalid ya yi fice tun a zamanin Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam da kuma lokacin Sayyidi Abubakar saboda dinbin nasarorin da Allah ya ba shi 
a kan makiya. Masanan tarihi sun tofa albarkacin bakinsu game da wannan lamari. A 
ra'ayin wasu, Umar ya yi haka ne saboda kusancin dabi'arsu. Domin kaifinsu iri daya ne, 
sai suka dace su zamo ma'aikata a gwamnatin Abubakar wanda aka sani da sanyin hali. 
Amma a yanzu bai dace j agora na sama da na kasa duk su zamo masu zafi ba. Don haka 
ya zama tilas a canja shi. Wata riwaya daga halifa Umar ta nuna fargaban da ya ke da shi 
game da yadda mutane suka canfa Khalid a wajen yaki shi ya sa ya cire shi don ya 
karfafa imanin musulmi game da cewa, Allah shi kadai ne mai ba da nasara idan ya so, 
ko da Khalid ko ba da shi ba. 

Duk yadda lamarin yake dai, Umar ya sallami Khalid daga mukaminsa na 
kwamanda kuma ya za6i Abu Ubaidah a madadin sa. Abu Ubaidah shi kuma sai ya raba 
aikinsa kashi kashi, ya nada wasu kananan jagorori wadanda ya za6a daga cikin 
mayakan da ke karkashinsa, a cikinsu kuwa har da Khalid din kansa, da Yazid dan Abu 


39 Wani abin ban sha'awa da ban dariya shi ne yadda Manzon Sa’ad dan Abu Wakkas wanda ya 
zo da busharar nasarar da aka samu a Kadisiyyah ya gamu da Umar yana jiran sako a bakin gari, 
sai Umar ya tambaye shi, daga ina? Ya fada masa. Ya ce, ina labari? Ya ce, Allah ya tarwatsa 
Ama. Umar ya ce, kara min bayani. Dan sako ya ce, sauran bayani sai wurin Sarkin Musulmi! 
Haka Umar ya bi shi suka shiga gari, dan sako na kan dokinsa yana sukuwa, shi kuma Umar 
yana biye da shi yana shakar labari har suka shiga gari. Da suka isa sai mutane suka rinka gai da 
Sarkin Musulmi! A nan ne gogan naka ya gane abokin tafiyarsa. Sai ya fadi yana rokon gafara. 
Sarkin Musulmi ya ce ma sa, ba ka da laid. Tashi dai ka ba mu labari! ! Duba cikakken labarin a 
Tarikh Al-Umam wa AI-MuIuk na Dabari (4/408). 



Sufyan da Shurahbil dan Hasana da Habib dan Maslama. Shi kuma sai ya zama mai kula 
da aikinsu gaba daya. Khalid bai nuna damuwa ba a kan cire shi da Umar ya yi, bai kuma 
£i ba da gudunmawarsa ga ci gaban jihadi ba tun da ya ke aikin na Allah ne, kuma 
nasarar addini ake nema da yardar Madaukakin Sarki. 

2.16 Wasu Darussa Daga Wacfannan Yakoka 

Da yake ba zai yiwu a irin wannan takaitaccen littafi a fayyace labarin yakokan da 
suka kai ga cin garuruwan da muka ambata ba. Zai yi kyau mu bayyana kadan daga cikin 
darussan da ake iya koya daga cikinsu. 

Darasi naDaya: Hadin Kan Sahabbai a Yakokan 

Muna iya cewa, dukkanin wadanda suka cancanci zuwa yaki a wancan lokaci sun 
taka irin tasu rawa wajen samar da nasara ga yakin budar birane da halifa Umar ya 
shelanta. An ba da labarin cewa, a yakin Kadisiyyah kawai sama da mutane saba'in daga 
cikin mayakan Badar suka halarta, fiye da mutane dari uku daga masu Bai'atur Ridhwan, 
fiye da dari uku daga jarumawan Fathu Makkah, fiye da mutane dari bakwai daga 'ya'yan 
sahabbai. Kai kusan ana iya cewa, babu wani kwararre ko gwani da bai fito da 
kwarewarsa ko ya bayyana bajintarsa ba a wannan yakin. 


Darasi na Biyu: Mayaka Sun Bayyana Jarunta da Amana da Imani 

Babu irin nau'in hakuri da jarunta wanda musulmi ba su nuna ba a lokacin yakoka 
da muke magana a kan su. A Farisa misali, Majusawa sun firgita da irin karfin halin 
musulmi, wanda ya kai ga su ratsa kogin “Dijla” ba tare da jirage ba. Fitattun jarumawa 
irin Ka'aka'u dan Amru da Nu'umanu dan Mikrin sun ba da himma matuka a yakin 
Nahawand da Tustar. 

A game da amana kuwa, Sarkin Musulmi da kansa sai da ya jinjina ma su bisa ga 
irin tarin dukiyar da suka aiko da ita daga fagen fama zuwa fadarsa, ya na cewa, lalle 
wadanda suka kawo wannan dukiya amintattu ne. Sayyidi Ali ya ce ma sa, kai ne ka 


YV 



zama amintacce, don haka talakawanka suka bi sawunka. Da ka yi zalunci da kuwa sun yi 
koyi da kai. Daga cikin ganimomin da suka iso fadar halifa Umar liar da takobin Kisra 
shugaban kasar Farisa da na Hiraklu shugaban Ruma da kayan ado da ababen more 
rayuwa iri iri da kuma kayan alfahari na tarihi da suka mallaka wadanda kakanninsu ke 
bugun gaba da su. 

Dangane da kishin addini kuwa, muna iya fahimtarsa daga labarin wani ladani mai 
kiran sallah wanda ya rasu a fagen fama, mutane duk suka nuna sha’awarsu ga mukamin 
nasa, sai da har aka kai ga yin kuri’a a tsakaninsu. 40 


2.18 Yadda Sarkin Musulmi Umar ya Gamu da Ajalinsa 

A karshen shekara ta ashirin da uku bayan hijira ne Sarkin Musulmi Umar ya yi 
mafarkin wani jan zakara ya sare shi har sau biyu. Da ya labarta ma Asma'u ‘yar Umais; 
matar halifa Abubakar wacce Sayyidi Ali ya aura a bayansa, wacce kuma aka sani da 
kwarewa a fassarar mafarki, sai ta ce ma sa, wani ba'ajame zai kashe ka. 

A tsarin gwamnatin Umar duk namijin da ya balaga daga cikin kafirai ba a ba shi 
damar zaunawa a Madina. Amma Mughira dan Shu'ubah, gwamnansa na Kufa ya nemi 
izininsa domin ya turo ma sa wani yaro mai hazaka daga cikin 'ya'yan Farisa, ana kiransa 
Abu Lu’lu’ata wanda kuma bai musulunta ba. Yaron ya kware sosai wajen sana'oin 
hannu kamar kira da sassaka da zane da makamantansu. Sarkin Musulmi Umar sai ya 
amince. 

Bayan da Abu Lu’lu’ata ya tare a Madina, ya nemi sassaucin harajin da Mughira 
ya dora ma sa a wajen Sarkin Musulmi Umar. Umar ya tambaye shi nawa kake biya ne a 
shekara? Ya ce, Dirhami dari. Umar ya ce, mene ne sana'arka? Ya ce, Kira da Sassaka da 
kuma Zane. Sai Umar ya ce, to in haka ne kuwa ai Dirhami dari ba su yi ma yawa ba. 
Sarkin Musulmi duk da haka ya ba da umurnin a rage ma sa haraji, amma bai sani ba. A 
kan haka ya shirya ganin bayansa. 


40 Tarikh Al-Umam Wal Muluk, naDabari, (4/390). 


YA 



A safiyar 26 ga watan Dhul Hajji na shekara ta 23 bayan hijira Sarkin Musulmi 
Umar ya fito zuwa Masallaci kamar yadda ya saba, ba tare da dan rakiya ko wani jami'in 
tsaro ba. Aka ta da Sallah ya shiga gaba, ya daidaita sahun mutane sannan ya kabbarta. 
Gama Fatiharsa ke da wuya sai aka ji tsit, wadanda su ke wajen Masallaci ba su san abin 
da ke farawa ba. Can sai suka ji muryar Abdurrahman dan Aufu yana ci gaba da Sallah, 
kuma ya takaita ta sosai. Daga cikin Masallaci kuwa, wacfanda ke kusa sun shedi Abu 
Lu’lu’ata ya kutsa a tsakanin mutane yana sukar su da wuka, sai da ya soki mutane 13 
kafin ya kai zuwa ga liman, ya yi ma sa suka shida a wurare daban daban cikinsu har da 
wata suka guda daya a kui6insa. Umar bai kai kasa ba sai da ya janyo Abdurrahman dan 
Aufu ya sanya shi a matsayinsa don ya ci gaba da ba da Sallah ga mutane. Bamajushe ya 
yi gaggawa don ya gudu, arnma wani daga cikin mamu ya cire mayafinsa ya jefa ma sa. 
Da ya lura da cewa, babu makawa sai an kama shi sai ya soka ma cikinsa wukar da ke 
hannunsa, nan take ya fadi ya ce ga garinku. 

Umar ya suma a kan zafin wuka da ta ratsa jikinsa. Ana gama sallah shi kuma 
yana farfadowa, sai ya tambaya, jama'a sun yi Sallah? Aka ce masa, eh. Ya ce, babu rabo 
a cikin musulunci ga wanda bai yi Sallah ba. Ya umurci Ibnu Abbas ya duba ma sa wane 
ne ya kashe shi? Da ya ji cewa bamajushe ne sai ya gode ma Allah a kan cewa, ba wanda 
yake mai da gabas ya yi Sallah ne ya kashe shi ba. Sannan ya nemi ruwa domin ya yi 
alwala ya sake Sallah, arnma sau uku duk lokacin da ya yi alwala sai zafin ciwo ya buge 
shi har ya suma, sai a na ukun ya samu ya yi sallarsa ta karshe. 

Da farko mutane ba su yi tsammanin halifa Umar zai mutu ba sai da wani likita ya 
zo ya hada wani magani ya ba shi ya sha. Da ya sha sai maganin ya fito ta inda aka soke 
shi a ciki. Anan ne likitan ya umarce shi da yin wasiyya. Mutane suka soma kuka a kan 
jin cewa, za su yi rashin sa, arnma sai ya liana su. Ya kafa ma su hujja da hadisin da ya ji 
daga Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam cewa, ana azabtar da matacce da kukan 
da rayayyu suke yi ma sa. 

Manyan sahabbai sun kewaye Sarkin Musulmi Umar suna taya shi murnar samun 
shahada, suna tuna ma sa alhairansa da taimakonsa ga Manzon Allah Sallallahu Alaihi 



Wasallam da kuma adalcinsa a cikin mulkinsa. Amma duk a cikinsu babu wanda 
maganarsa ta yi ma Umar dadi kamar Ibnu Abbas wanda bayan da ya kare jawabinsa 
Umar ya tambaye shi, za ka shede ni da wannan abin da ka facfa a gaban Allah? Nan take 
Sayyidi Ali ya ce ma sa, ka ce eh, ni ma ina tare da kai. Shi kam Umar abin da ya ce shi 
ne, fatar nike yi in tsira da ladar jihadina tare da Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wasallam. Nauyin sarauta kuwa idan na tashi ba lada ba zunubi to, na yi arziki. 41 

Sayyidi Abdullahi dan Abbas ya labarta cewa, a lokacin da aka dora Umar a kan 
gado sai mutane suka kewaye shi suna tasalima suna yi ma sa addu’a. Ina cikin su sai na 
ji an dafa kafadata a baya. Ko da na duba sai ga Ali dan Abu Dalib. Sai ya roka ma Umar 
rahamar Allah sannan ya ce, “Ba wani mutum da zal rayu a bayan ka wanda nake son In 
hadu da Allah da Irln alklnsa kamar ka. Ina fatar Allah ya hada ka da amlnnanka. Domin 
na sha jin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa, na tafi tare da Abubakar 
da Umar, na shiga tare da Abubakar da Umar, na fito tare da Abubakar da Umar”. 42 

Umar ya umurci dansa Abdullahi ya duba yawan bashin da ake bin sa. Sai ya gaya 
ma sa cewa, bashin ya kai Dirhami dubu tamanin da shida (Dirh. 86,000). Umar ya ce, ka 
tattara abin da muka mallaka ka biya bashin, idan bai isa ba ka nemi danginmu Banu 
Adiyyin su taimaka. Idan sun kasa ka nemi kuraishawa kar ka wuce su. 

Sannan ya umurce shi da ya nemo ma sa iznin Uwar Muminai A'ishah don yana 
son a rufe shi a cikin dakinta kusa da aminnansa guda biyu; Manzon Allah Sallallahu 
Alaihi Wasallam da Sayyidi Abubakar Siddik. A'ishah ta tausaya ma Sarkin Musulmi 
Umar ta kuma amince ma bukatarsa. Ta kara da cewa, na so in kwanta kusa da mahaifma 
da mijina, amma ba kome, na bar ma sa hakkena. Da Umar ya ji wannan bayani sai ya ce 
ma dansa ka sake neman izini idan aka dauko gawata za a shigar. Watakila ta ji nauyin 
kwayar idona ne da take motsi. Idan ta sauya ra'ayinta kar ku damu, ku kai ni makabartar 
sauran musulmi, ba damuwa. 

41 Wannan shi ne halin mutanen Allah wadanda idan suka aikata alheri sai zuciyarsu ta rinka 
kadawa suna tsoron ko ba su yi daidai ba, ko Allah bai kar6a ba. Allah ya fadi siffarsu a cikin 
Alkur'ani. Duba Suratul Mu'minun aya ta 60. 

42 Sahih Al-Bukhari, hadisi na 3685. 



Ana haka ne wani saurayi ya shigo domin ya jajanta ma Umar ya ba shi hakuri 
kamar yadda sauran jama’ a suke yi. Da ya gama ya yi ma sa addu'a ya juya ya tafiyarsa. 
Juyawar saurayin nan sai Umar ya lura da suturarsa ta zarce haddin Shari'ah, sai ya sa aka 
kira shi ya yi ma sa nasiha yana mai cewa, ka daga mayafinka, ya fi tsafta ga suturarka 
kuma ya fi daidai da yardar Allah. 

Allahu Akbar! Dubi yadda zafin ciwo bai liana wannan harden musulunci yin 
wa'azi ba. Ga shi zai gama mulkin duniyar musulmi bayan shekaru kusan goma sha daya 
amma ana bin sa bashin Dirhami 86, 000. 43 

Da yamma ta yi, Umar ya lura da kusantowar ajalinsa sai ya umurci dansa da ya 
saukar da kansa daga cinyarsa ya ajiye shi a kan kasa don ya yi tawali'u ga Allah 
Macfaukakin Sarki. Ya ci gaba da furta kalmomi na neman gafarar Allah har mala'ikan 
mutuwa ya kar6i rayuwarsa. Halifa Umar bai bar duniya ba sai da ya shata ma musulmi 
yadda za su za6i sarki na gaba. Ya kuma bar wasicci mai tsawo ga duk wanda aka za6a. 

Sayyidi Umar Radhiyallahu Anhu ya shugabanci musulmi tsawon shekaru goma 
da wata biyar da kwana ashirin da daya. 


2.19 Me ya sa 'Yan Shi'a Suka Tsani Sarki Umar? 

Bayan sanin wannan matsayi da Sayyidi Umar yake da shi, da darajoji masu 
dinbin yawa da Allah ya ke6ance shi da su, da sanin gagarumar gudunmawar da ya bayar 
wajen kafa tutar musulunci da yacfa kiransa, da wargaza many an daulolin da suke adawa 
da shi a wancan lokaci. Mai karatu zai yi mamakin irin karan tsana da bakar kiyayya da 
‘yan Shi’a suka kifa ma sa. Kafin mu lalubo dalili bari mu facfi wasu daga cikin zarge- 
zargen da suke yi ma sa. 


43 Wannan bashin fa daga cikin kudaden hukuma ne wadanda yake bayarwa daban ba cikin 
tsarin aiki ba, kamar wasu kyaututtuka da yake yi sai yana lissafa su a takarda daban da nufin 
idan shi ya samu nasa ya biya har ajali ya cim ma sa alhalin sun taru da dama. Masu yin sama da 
fadi da amanar Allah idan aka damka ma su sai su dauki darasi daga wannan. 



1 . Sun ce shi munafuki ne da yake gaba da musulunci amma sai ya shigo cikin sa 
don ya 6ata shi. Kamar yadda Al-Bayadhi ya facfa a cikin As-Siracf Al- 
MustaRim 44 da Al-Karki a cikin Nafahat Al-Lahut 45 da Tustari a cikin IhRaR 
AI-HaRR 46 da Zanjani a cikin ARa’id Al-Imamiyya 47 . Dukkan su daga cikin 
fitattun malaman Shi 'a. Wasu malaman daga cikin su ma suna ganin kafircinsa 
ya zarce na Iblisu dan Lisu! Kamar yadda Ayyashi ya fa da a Tafsirinsa 48 da 
Al-Bahrani a cikin littafinsa Al-Burhan 49 da Majlisi cikin Bihar A I- A n wai 50 . 

Babban abin mamaki a nan shi ne, ya aka yi Umar yana munafuki har ya samu 
sa’ar shigar da ‘yarsa a gidan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ta zamo cikin 
Ummahat Al-Muminin? Bayan haka kuma ya kutsa kai ya shiga gidan Sayyidi Ali ya 
auro jikanyar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kulthum da ran 
mahaifinta da lafiyarsa har suka samu zuri’a a tsakaninsu? Ya aka yi yana munafuki ya 
samu ikon cfarewa a bisa mafi girman matsayin da wani musulmi zai iya kai gare shi; ya 
hau mimbarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a lokacin da duk almajiran 
Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam suna a Madina kuma suna ji suna gani? 

2. Sun tuhumce shi da kiyayya da Ahlulbaiti; iyalan gidan Manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wasallam. Har suka ce wai, ya sallama gidan Sayidi Ali, 
Fatima ‘yar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ta fito ya yi ma ta 
mummunan duka har ya zubar da cikin da take dauke da shi. 


44 As-Siracf Al-MustaRim, na Bayadhi (3/129). 

45 Nafahat Al-Lahut, na Al-Karki, Shah na 49. 

46 IhRaR Al-HaRR, na Tustari, Shall na 284. 

47 A fa ’id Al-Imamiyya, na Zanjani, (3/27). 

48 Tafsir Al-Ayyashi (2/223-224). 

49 Al-Burhan, na Al-Bahrani (2/310). 

50 Bihar Al- Anwar, na Majlisi (8/220). 



Abin nazari a nan shi ne, ina Sayyidi Ali yake liar aka yi haka aka kwashe lafiya? 
Kuma sannan don ya yi ma Sharifiya Fatima haka ne Sayyidi Ali ya yi ma sa tukuici da 
ba shi auren ‘yarta? 51 

3. Sun zarge shi da kwacen sarauta tare da ilahirin Sahabbai, suka bai wa 
Abubakar. Sannan shi kuma daga baya Abubakar din ya nada shi. Kamar 
yadda akidarsu ta ginu a kan haka, kuma suka bayyana ta a kusan duk 
muhimman littafansu. 

Mai hankali zai yi mamakin yadda za ace annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi 
tarbiyyar wadannan bayin Allah sama da shekaru ashirin kuma ya zamanto duk abin da 
suka koya gare shi bai amfane su ba, rayuwarsu ta kare su a sa6a ma sa. 

4. Sun tuhumce shi da canja Alkur’ani. Kamar yadda Ibn Rustum ya fada a cikin 
Data ’il Al-Imamd 2 , da Kashani a cikin Tafsirinsa 53 da Abul Hasan Al-Amuli a 
cikin MuRaddimat A I-Burhad 4 da Bahrani a cikin Al-Burhad 5 da Nuri Ad- 
Dabarsi cikin FasI Al-Khidab fi Ithbat Tahrif Kitab Rabb Al-Arba K 6 da 
Muhammad Sadik Ad-Dabadaba’i cikin Majalis A 1-Mu wall b id i if 7 da 
Muhammad Ridha Al-Hakimi a cikin Sharh Al-Kudba Al-ShaRshaRiyyd 58 da 
wadansu malaman Shi’ a da dama. 

Abin lura a nan shi ne, Allah fa da kansa ne ya ce zai tsare Alkur’ani in da yake cewa: 

3 (((jjliaL^J a! lljj jSill Uljl Uj)) 


51 Auren Sarkin Musulmi Umar da Ummu Kulthum ‘yar Ali an yi shi ne a zamanin da Umar din 
yake Halifa. Don tabbatar da gaskiyar wannan zance duba littafan Shi’a kamar haka: Al-Furu’ 
Min Al-Kadya Kulini (6/115) da Al-Ash’athiyyat, na Ash’ath Al-Kufi, shah na 109 da As- 
Shafi, na Murtadha, shaft na 216, da Awa’il Al-MaRaalat, na Mufid, shah na 200-202 da Bihar 
Al-Anwar, na Majlisi, (9/621-625) da Masa’ib An-Nawasib, na Tustari, shah na 169. 

52 Da la ’il Al-Imama, na Ibn Rustum Ad-Dabari, shaft na 257-258 

53 Tafsir Al-Kashani (2/ 62) 

54 MuRaddimat Al-Burhan, shah na 171, 249, 260, 270 da 341 

55 Al-Burhan, na Bahrani (4/187) 

56 Fasl Al-Khidab fi Ithbat Tahrif Kitab Rabb Al-Arbab, na Nuri Ad-Dabarsi, shaft na 2 19 

57 Majalis Al-Muwahhidin, na Muhammad Sadik Ad-Dabadaba’i, shah na 691 

58 Sharh Al-Kudba Al-ShaRshaRiyya, na Muhammad Ridha Al-Hakimi, shah na 220-222 

rr 



Mu, hakika, mu ne muka saukar da Ambato kuma mu, wallahi 
masu kariya ne a gare shir 9 

To, ta yaya za ayi Umar ya canja AlRur’ani? Kuma ina wanda ba a canja ba? Ali 
da sauran Ahlulbaiti duk ba su san da shi ba? Ba su karantar da musulmi shi ba? 

5. Sun zarge shi da yin alfasha irin ta mutanen Annabi Lucfu. Wal Iyadhu Billah. 
Kamar yadda Jaza’iri ya ruwaito a cikin Al- Anwar An-Nu’umaniyya 60 da 
Muhammad Kazim Al-Kafa’i a cikin Az-Zahra 1 ti As-Sunna wa At-Tarikh wa 
Al-Adab da wasu maruwaita da ba su jin kunyar Allah da manzo. 

A nan dacewa kawai ya yi mu karanta wadannan ayoyi: 

* l ng.o Ulic. ^c.lj Liill i x 1 <1 j-uijj A) (jjiyj Cb'^ a')) 

((l_Uix I ^ I j a ■ -''S\ j '■* \ 

Ma’ana: 

Hakika, wadanda suke cuta ma Allah da manzonsa, Allah ya 
la’ane su a duniya da lahira, kuma ya yi tanadin azaba mai 
tozartawa a gare su. Kuma wadanda suke cutar da muminai 
maza da mata ba tare da abin da suka aikata ba, hakika sun cfauki 
kiren karya da zunubi bayyananne. 61 

Zarge-zargen ‘yan Shi 'a ga Sayyidi Umaru ba su da wata makama. Kuma suna 
girmama wanda ya kashe shi matuka; Abu LuTu’ata, duk da yake sun sani kuma sun 
yarda cewa ba musulmi ne ba, Bamajuse ne mai bautar wuta. Sukan ce ma sa “Babban 
Jarumin Addini” kuma wai, lalle ne sai ya shiga aljanna saboda girman ladar wannan 
ta’asa da ya yi. Suna shirya bukukuwa don murna da tuna ranar kashe shi, har kuma da 
zayyana irin girman ladar da ke ga bukin. Kamar yadda yake rubuce a littafansu. Idan ka 


59 Suratul Hijr: 9 

60 Al- Anwar An-Nu ’umaniyya, na Ni’matullah Al-Jaza’iri (1/63). 

61 Suratul Ahzab: 58 



samu littafm malaminsu ARd Ad-Durar fi BaRr Badh Umar zaka ga abin da nake fadi. A 
ciki har da irin wakokin da aka sha rerawa na murna da farin ciki a wannan rana. 

Daga nan za mu shaki kamshin dalilin kiyayyarsu ga Sarkin Musulmi Umar. Shi 
ne, bakin cikin kawar da addinin Majusanci da ya yi, ya daga kiran Salla a kasar Farisa, 
ya wargaza wuraren bautar wuta, ya kafa tutar Tauhidi a birane da kauyuka da ke wannan 
yankin. 

Allah muke roko ya ke6o ‘yan uwanmu da ake cikin yaudara dare da rana ana 
famar shigar da su wannan gur6atacciyar akida wadda take gaba da manyan masoyan 
Allah da manzonsa. 


Wal hamdu lillah. 



